Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Ispesyal na Isyu 
Disyembre 26, 2009 
www. philippinerevolution. net 


Pagsikapang kamtin ang malaking 
pagsulong sa digmang bayan 
para sa bagong demokrasya 


Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 


uong kagalakan nating ipi- 
B nagdiriwang ngayong i 

araw ang ika-41 ani- a 
bersaryo ng pagtatatag ng 
Partido Komunista ng Pilipi- 
nas bilang rebolusyonaryong 
abanteng destakamento ng pro- 
letaryadong Pilipino sa teoreti- 
kong gabay ng Marxismo-Leninis- 
mo-Maoismo. 

Lubos tayong nasisiyahan sa 
mga malaon na at bagong tagumpay 
na nakamit ng proletaryado at sam- 
bayanang Pilipino sa pamumuno ng 
Partido sa pagsusulong ng bagong de- 
mokratikong rebolusyon sa pamamagi- 
tan ng matagalang digmang bayan. Si- 
nasaluduhan at binabati natin ang lahat t i 
ng ating mga kadre at kasapi at iniuukol i 
natin ang pinakamataas na parangal sa 
ating mga rebolusyonaryong martir at baya- 
ni sa paghahawan nila ng daan para makamit 
ang mga tagumpay natin. 

Malaon na nating napatunayan na sa 
pagtalima sa estratehikong linya ng mataga- 
lang digmang bayan ay yugtu-yugto nating 
mapalalakas ang mga rebolusyonaryong pwersa 
ng sambayanan at mapangingibabawan ang brutal na mga 
kampanya ng panunupil na pinakakawalan ng imperyalis- 
mong US at mga lokal na nagsasamantalang uring malalaking 
kumprador at panginoong maylupa. Sa proseso, naitatag na 
natin sa ngayon ang pinakamalaki at pinakamalakas na rebolu- 
syonaryong kilusan ng sambayanang Pilipino sa buong kasay- 
sayan ng Pilipinas mula noong rebolusyong 1896. 


Lumakas at sumulong tayo sa pamamagitan mismo 
ng pursigido at masugid na rebolusyonaryong arma- 
dong pakikibaka laban sa bawat rehimen ng kontra-re- 
bolusyonaryong karahasan na idinirehe at sinuporta- 
han ng imperyalismong US. Nakapanaig tayo sa 14 na 
taon ng pasistang diktadurang Marcos at lahat ng su- 
munod na rehimeng nagpanggap na liberal demokrati- 
ko ngunit masyado namang antinasyunal at anti-de- 
mokratiko. 

Ganap na hahamakin ng kasaysayan ang kasaluku- 
yang rehimeng Arroyo dahil sa malulubhang krimen 
nito sa bayan. Bigung-bigo ito sa pantasyang durugin 
o pawalang-saysay ang rebolusyonaryong kilusan ng 
mamamayan. Hindi lamang tayo nanaig at nakapag- 
preserba ng mga pwersa laban sa mga kampanya ng 
panunupil ng kaaway, lumakas din tayo at nagkamit 
ng dumadagundong na mga tagumpay. 

Makalipas ang mahigit 40 taon ng matagumpay na 
digmang bayan, pinakamahalaga para sa atin ngayon 
na ideklara ang ating kapasyahang magsikap sa susu- 
nod na limang taon na kamtin ang malaking pagsu- 


Pandaigdigang sistemang kapitalista 


na saklot ng depresyon 


adlak sa pang-ekonomyang depresyon ang pandaigdigang sistemang 

kapitalista. Ang krisis sa ekonomya at pinansya ay parang salot na ku- 
malat sa buong daigdig mula sa mga imperyalistang bansa. Ang mga 
atrasadong bansa ang dumanas ng pinakamatinding sosyo-ekonomikong 
pinsala. Ngunit pinalalabas pa rin ng mga imperyalistang kapangyarihan 
at mga tagasunod nila na ang sitwasyon ay resesyon lamang at lagi pa 
rin nilang sinasabi na tanda ng pagbawi ang anumang pagsirit sa pami- 


lihang pampinansya. 


long mula sa yugto ng estratehikong depensiba tungo 
sa estratehikong pagkapatas, nang tinutugunan ang 
lahat ng rekisito at walang yugtong nilalaktawan. Ma- 
kakaasa tayo sa malalaki pang rebolusyonaryong posi- 
bilidad sa susunod na sampung taon kung matagum- 
pay nating maisasakatuparan ang mga tungkulin at 
plano sa susunod na limang taon. 

Nakabatay sa tatlong salik ang ating rebolusyonar- 
yong optimismo. Una rito ang tuluy-tuloy na paglala 
ng krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista, na 
saklot ngayon ng pinakamalubhang krisis mula noong 
Malaking Depresyon (Great Depression). Ikalawa ang 
bumibilis na paglala ng krisis at pagkabulok ng nag- 
haharing sistemang malakolonyal at malapyudal. Ikat- 
lo ang mga rebolusyonaryong pwersa ng sambayanan 
na pinamumunuan ng Partido na di hamak na mas ma- 
lakas ngayon kaysa noong magsimula ang digmang 
bayan noong 1969 at may sapat na pwersa at kritikal 
na lakas para tupdin ang mga tungkulin at plano para 
sumulong mula sa estratehikong depensiba tungo sa 
estratehikong pagkapatas ng digmang bayan. 


likha ng empleyo at pagpapalaki 
ng produksyon at konsumo. 

Ang kasalukuyang krisis sa eko- 
nomya at pinansya ng pandaigdi- 
gang sistemang kapitalista ay bu- 
nga ng paulit-ulit, bumibilis at 
nagpapatung-patong na mga krisis 
mula nang kaharapin ng monopol- 
yong burgesya at kanilang mga ta- 
gagawa ng patakaran sa ekonomya 
ang sabayang pag-iral ng istagna- 
syon at implasyon bunga ng re- 
konstruksyon ng mga bansang im- 
peryalista na sinalanta ng Ikala- 


Ang krisis ng sobrang produk- 
syon ay nagtutuluy-tuloy at pinala- 
lala pa ng krisis sa pinansya. Patu- 
loy ang pagbabawas ng produksyon 
o pagsasara ng mga pagawaan. Pa- 
tuloy na dinaranas ng mga mang- 
gagawa at magsasaka at maging ng 
mga panggitnang saray ng lipunan 
ang pagkawala ng trabaho at tira- 
han, pagbaba ng kita, nagtata- 
asang presyo ng mga batayang bi- 
lihin at serbisyong panlipunan at 
pagsahol ng imprastrukturang pan- 
lipunan. Tumataas ang antas ng 
pagsasamantala at pang-aapi sa 
buong mundo. 

Ginagamit ng US at iba pang 
estadong imperyalista ang pon- 


2 


dong pampubliko para sagipin ang 
malalaking bangko at korporasyon 
sa industriyang militar at sektor ng 
serbisyo. Lumilikha ng bago at mas 
malalaking bula sa pinansya ang 
paggamit sa pondo ng estado para 
pautangin at subsidyuhan ang mo- 
nopolyong burgesya, laluna ang 
oligarkiya sa pinansya. Ang salapi 
ay ginagamit lamang para palaki- 
hin ang tubo sa mga libro de kwen- 
ta ng malalaking korporasyong 
pampinansya at industriyal at hin- 
di nagreresulta sa tunay na pagba- 
wi ng ekonomya sa usapin ng pag- 


wang Digmaang Pandaigdig, ng 
nag-iibayong kumpetisyong inter- 
imperyalista, lumalaking gastos sa 
Cold War at mga gerang agresyon 
at ng lumalalang krisis ng sobrang 
produksyon sa pandaigdigang sis- 
temang kapitalista. 

Mula noon, isinisi na ng mga 
imperyalistang estadong pinangu- 
ngunahan ng US sa masang anak- 
pawis ang istagplasyon dahil uma- 
no sa sinasabi nilang pagtaas ng 
sahod! at labis na panlipunang 
gastos ng gubyerno. Kasabay nito, 


1 Pinalalabas ng burgesya na ang pagtaas ng sahod ay siyang salik sa likod ng 
implasyon o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2009 


pinagtatakpan nila ang mga gastos 
sa Cold War, laluna sa produksyong 
militar, pagpapakat ng mga pwer- 
sang militar sa ibang bansa at mga 
gerang agresyon. 

Noong sumunod na mga deka- 
da, pinagtibay at ipinatupad nila 
ang patakaran ng pagpapako sa pa- 
sahod, pagbabawas sa gastos pan- 
lipunan, pribatisasyon ng mga pag- 
aaring publiko, liberalisasyon 
ng pamumuhunan at 
kalakalan, pag- 
babasura sa 
mga regula- 
syon at dena- 
syunalisasyon 
ng ekonomya 
ng mga atrasa- 
dong bansa. Pi- 
nabwelo nila ang 
walang rendang ka- 

. à AN 
sibaan ng mga im- NE 
peryalistang bangko N =S IW 
at empresa para hut- | ” R 
hutan ang mamama- 
yan ng daigdig. Ga- 
yon, pinahina at pina- 
kitid nila ang pamilihang pan- 
daigdig nang higit sa kayang 
tabingan at itago ng pagpa- 
pautang. 

Dahil ilang dekada nang umi- 
iral, malalim na ang inabot ng pa- 
takaran ng globalisasayong “neoli- 
beral” o globalisasyon ng “mala- 
yang pamilihan” at nagdulot na ito 
ng laganap na pinsalang panlipu- 
nan sa saklaw ng buong mundo. Ito 
pa rin ang dominanteng kaisipan 
sa mga tagagawa ng patakaran ng 
mga estadong imperyalista. Nagsi- 
silbi ito una sa lahat sa malalaking 
bangko at korporasyon laban sa ka- 
hilingan ng mamamayan para sa 
pagbawi ng ekonomya, trabaho, 
panlipunang ayuda at rehabilita- 
syon. Kaya ang kasalukuyang krisis 
ng pandaigdigang sistemang kapi- 
talista ay patuloy na lumalala at 
magpapatuloy pa sa mahabang pa- 
nahon. 

Ipinapasa 


ng monopolyong 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2009 


burgesya ang bigat ng krisis sa ma- 
sang anakpawis sa mga bansa ni- 
lang imperyalista pero lalo't higit 
sa mga nasa atrasadong bansa. Pa- 
tuloy pang pumipiga ng sobrang 
tubo ang mga imperyalistang ka- 
pangyarihan at kanilang mga papet 
mula sa mga isinubsob na ng krisis. 
Kaya nakikita natin ngayon ang pa- 
nimulang mga palatandaan ng pag- 
laban ng mamamayan kapwa 
sa mga imperyalista at 
atrasadong bansa. 

Sa mga imperya- 
listang bansa, nag- 
lulunsad ang mono- 
polyong burgesya ng 
mabangis na makauring 

pakikitunggali sa 


9 proletaryado at 


sy itinutulak nito 
NG 
ib) 


ang proletarya- 
do na lumaban 
sa pamamagi- 
tan ng pagsu- 
sulong ng ma- 
katarungang 
panig ng 
tunggaliang 
makauri. Lalo 
\ pa itong nag- 
sisikap na ha- 
tiin at lituhin ang masang anakpa- 
wis sa pamamagitan ng pang-uupat 
ng isteryang “anti-terorista,” sobi- 
nismo, rasismo, pasismo, panati- 
sismo sa relihiyon at panunulsol la- 
ban sa mga migrante. Gayunman, 
tumitindig ang mga rebolusyonar- 
yong partido at kilusan upang ilan- 
tad ang mga ugat ng krisis ng mo- 
nopolyong kapitalismo at pukawin 
ang masang anakpawis para mag- 
sulong ng makauring pakikitungga- 
li. 

Ang mga bayang dumaranas ng 
pinag-iibayong pagsasamantala at 
pang-aapi ay nagsusulong ng iba't 
ibang anyo ng paglaban sa mga im- 
peryalistang kapangyarihan at mga 


lokal nilang papet. Ang mga bini- 
biktima ng agresyong imperyalista 
ay nagsusulong ng armadong pag- 
laban para sa pambansang paglaya, 
katulad sa Iraq, Afghanistan, Pa- 
kistan, Palestine at Lebanon. Lu- 
malakas at sumusulong ang mga ki- 
lusan para sa pambansang paglaya 
na pinamumunuan ng mga Maoista 
at iba pang rebolusyonaryong par- 
tido tulad sa India, Pilipinas, Ne- 
pal, Turkey, Peru at Colombia. 

May ilang gubyerno tulad ng sa 
North Korea, Cuba, Venezuela at 
Bolivia na naninindigan laban sa 
imperyalismo at naggigiit ng pam- 
bansang kasarinlan bilang tugon sa 
sigaw ng mamamayan na labanan 
ang imperyalismo at ang pinakama- 
sasamang reaksyunaryong ahente 
nito. Ang mga gubyernong tulad 
ng sa China at Russia ay nagsisikap 
na makipagsabwatan sa alyansa ng 
mga imperyalistang bansang pina- 
mumunuan ng US habang nakiki- 
pagtulungan din sa Iran at iba 
pang gubyernong pinapatawan ng 
embargo ng US at mga imperyalis- 
tang alyado nito. 

Nagkakaisa pa rin ang mga im- 
peryalistang kapangyarihan sa 
pang-aapi sa mga mamamayan at 
bansa sa mundo at sa pagpapasa sa 
kanila ng bigat ng krisis. Ngunit 
itinutulak din sila ng imperyalis- 
tang kasakiman at ng krisis para 
magkumpitensyahan at magtung- 
gali sa labanan para muling pagha- 
ti-hatian ang mundo para sa mga 
mapagkukunan ng hilaw na mater- 
yales at murang paggawa, mga pa- 
milihan, mapaglalagakan ng puhu- 
nan, saklaw ng impluwensya at es- 
tratehikong lugar ng kontrol. 

Bunga ng ganap na panunum- 
balik ng kapitalismo sa mga ban- 
sang dating pinagharian ng mga 
rebisyunistang rehimen, nadagdag 
ang Russia at China sa hanay ng 
malalaking kapitalistang kapangya- 


2 Lugar o instalasyon na kung makokontrol ay makapagpipihit ng takbo ng gera 


o mga operasyon 


rihan at lalong sumikip and mundo para sa inter-im- 
peryalistang kumpetisyon. Itinulak ng US ang NATO na 
magpalawak hanggang sa hangganan ng Russia at 
magbantang kontrolin ito na malaking pinagkukunan 
ng langis, gas at iba pang estratehikong hilaw na ma- 
teryales. Bagamat ang China ang kinikilalang pinaka- 
malaking katuwang ng US sa ilalim ng patakarang glo- 
balisasyon ng “malayang pamilihan,” lumalaki ang 
mga kontradiksyon sa pagitan nila sa mga mayor na 
usapin. 

Ang pagkakanulo sa sosyalismo bunga ng paglitaw 
ng modernong rebisyunismo at ganap na panunumba- 
lik ng kapitalismo sa mga bansang dating pinagharian 
ng mga rebisyunista ay gumanap ng malaking papel sa 
pagtindi ng inter-imperyalistang kontradiksyon at 
paglikha ng mga kundisyon para sa mga gerang agre- 
syon at paggamit ng mga armas nukleyar at iba pang 
sandatang panlipol. Tila walang makapipigil sa mga 
banta ng imperyalismo sa mismong buhay ng sangka- 
tauhan. Subalit epektibo silang malalabanan ng rebo- 
lusyonaryong kilusang masa ng mamamayan, ng mga 
rebolusyonaryong gera sibil at mga digmang bayan 
para sa pambansang paglaya. 

Gayon na lamang kaagresibo ang US at ang NATO 
kaya nakadarama ng banta ang China at Russia at da- 
hil dito'y pinauunlad nila ang Shanghai Cooperation 
Organization para maging makapangyarihang blokeng 
panseguridad. Halos lahat ng rehiyon sa mundo tulad 
ng Middle East, Central Asia, South Asia, East Asia, 
Balkans, Eastern Europe, Latin America at Africa ay 
nalulukuban ng peligrong magkagera. 

Ang pagtindi ng mga inter-imperyalistang kontra- 
diksyon ay humantong na sa mga gerang agresyon at 
interbensyong militar, tulad sa Balkans, Africa, Central 
at South Asia at sa Middle East. Isinagawa ang mga 
ito sa inisyatiba ng US, mga kaalyado nito sa NATO at 
mga mayor nitong kapanalig sa UN Security Council. 
Ang walang kabusugang pagnanasa ng US at ng pina- 


Bumibilis na pagkabulok ng lokal 


na naghaharing sistema 


S: bigat ng krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at sanhi ng 
mga panloob na kahinaan, bumibilis ang pagkabulok ng malakolonyal 
at malapyudal na sistema sa mga usaping pang-ekonomya, panlipunan, 
pampulitika at pangkultura. Ang bulok at mapang-aping naghaharing sis- 
tema na nasa palagiang krisis ay hinog na hinog na para ibagsak at pa- 


litan ng demokratikong sistemang bayan. 


3 Mga sandatang nagsasabog ng mga kemikal na pinagmumulan ng mapanga- 
nib na radiation, kadalasa'y basura mula sa mga plantang nukleyar. 


4 


kamalalapit nitong alyado sa NATO na solohin ang pi- 
nagkukunan ng langis at iba pang hilaw na materya- 
les at ipailalim sa kanila ang Russia at China ay gu- 
mugulo sa balanse ng pwersa sa hanay ng mga imper- 
yalistang kapangyarihan. 

Ang mga imperyalistang kapangyarihan ay hibang 
na nananalakay at nandarambong ng mga likas na ya- 
man at gayo'y sumasalanta sa lipunan at kalikasan. 
Ang mga gerang agresyon ay nagbunsod ng maraming 
kaswalti sa mamamayan, pagkawasak ng imprastruktu- 
rang panlipunan at polusyon ng kapaligiran dulot ng 
paggamit ng mga panlipol na sandatang radioactive3 
at nakalalason. Ang walang habas na pandarambong 
ng mga hayok na monopolyo sa likas na kayamanan ay 
mayor na salik sa pagkasira ng kalikasan na nagbu- 
bunsod ng mas mapaminsala pang mga bagyo, pagba- 
ha, tagtuyot at iba pang sakuna. 

Ang mga imperyalistang kapangyarihan ang pina- 
kamalalaking sumisira at nagpaparumi sa kapaligiran 
sa walang habas nilang pagdambong at pag-abuso sa 
likas na kayamanan ng mundo. Kunwa'y nababahala si- 
la sa pagkasira ng kapaligiran at problema ng pag-init 
ng mundo para mailihis ang pansin sa mga problema 
ng panlipunang pagsasamantala, paggawa ng mga 
sandatang panlipol at mga gerang agresyon. Isina- 
sangkalan nila ang isyu ng kalikasan at pag-init ng 
mundo para mapag-ibayo pa ang imperyalistang kon- 
trol at pagsasamantala sa yaman ng mundo. 

Napipinto ang mas malalaki pang kaguluhang pan- 
lipunan at pampulitika sa lahat ng kontinente at sa 
halos lahat ng bansa. Bawat taon, ang US ay patuloy 
na daranas ng krisis sa ekonomya at mahihigop pa- 
punta sa mga bagong kumunoy ng agresyon at inter- 
bensyong militar. Ito ay mga kundisyong paborable sa 
mga rebolusyonaryong pwersa ng sambayanang Pilipi- 
no sa pagsusulong ng digmang bayan para sa bagong 
demokrasya mula sa yugto ng estratehikong depensi- 
ba tungo sa estratehikong pagkapatas. 


Lubhang nabaluktot at lalo 
pang naging tagibang ang ekonom- 
ya ng Pilipinas dahil sa imperyalis- 
tang patakarang globalisasyon ng 
“malayang pamilihan.” Agraryo at 
malapyudal sa kalakhan ang eko- 
nomya pero hindi lumilikha ng sa- 
pat na pagkain para sa mamama- 
yan. Resulta ito ng pagtatambak 
ng sobrang produktong agrikultural 
ng mga imperyalistang bansa at 
ilang karatig bansa. Pwersado 
itong magbawas ng produksyon ng 
pagkain para bigyang-daan ang 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2009 


produksyon ng ilang komersyal na 
pananim para ieksport at magsilbi 
sa layunin ng imperyalistang kon- 
trol. 

Ang mga yamang agrikultural, 
mineral, gubat at dagat ng ating 
bansa ay iniluluwas nang mabilisan 
at sa mas mabababang presyo. Hin- 
di pinauunlad ang ekonomya sa pa- 
mamagitan ng pambansang indus- 
triyalisasyon at reporma sa lupa. 
Patuloy ang tagibang na palitan ng 
iniluluwas na hilaw na materyales 
at ng inaangkat na mga yaring pro- 
dukto. Dinadambong ang likas na 
kayamanan ng bansa habang nag- 
luluhang-buwaya ang mga imper- 
yalista at lokal na reaksyunaryo sa 
kawalan ng kaunlaran at pagkasira 
ng kapaligiran. 

Ang kinikita sa muling pag- 
eeksport ng mga mala-manupaktu- 
rang mababa ang dagdag-halaga at 
pag-eeksport ng murang paggawa 
ay hindi sapat para punan ang lu- 
malaking depisit sa balance of pay- 
ments. Kaya naman patuloy ang 
paglaki ng panlabas na utang. Ang 
lumiit na demand para sa hilaw na 
materyales, mala-manupaktura at 
dayuhang manggagawang kontrak- 
twal ay nagdudulot ng pang-eko- 
nomya at panlipunang kapinsalaan 
sa Pilipinas. 

Ang masang anakpawis at ma- 
ging ang mga nasa panggitnang 
saray ay tinatamaan ng tumataas 
na tantos ng disempleyo, malub- 
hang pagbagsak ng kita at nagta- 
taasang presyo ng mga batayang 
bilihin at serbisyong panlipunan. 
Lumalaki ang pasaning buwis ga- 
yong sadsad ang ekonomya at su- 
masahol ang mga imprastruktura at 
serbisyong panlipunan. Kalakhan 
ng badyet ng gubyerno ay nilala- 
mon ng pagbabayad sa utang (hu- 
log sa interes at prinsipal) at mga 
gastusing militar. Ginagatungan ng 
laganap na pagdurusa at diskun- 
tento ang mga ligal na protestang 
masa at ang digmang bayan laban 
sa pagsasamantala at pang-aapi. 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2009 


Sumusunod ang rehimeng Arro- 
yo sa patakaran ng pandaigdigang 
teroristang gera ng US at inilunsad 
nito ang Oplan Bantay Laya mula 
2001 upang sindakin at atakehin 
ang malawak na masa ng sambaya- 
nan, laluna ang mga ligal na pwer- 
sang oposisyon at mga rebolusyo- 
naryong pwersa. Lansakan at siste- 
matiko nitong nilalabag ang kara- 
patang-tao ng mga manggagawa at 
magsasaka gayundin ng mga akti- 
bistang panlipunan mula sa hanay 
ng kababaihan at kabataan, mga 
propesyunal at mga taong-simba- 
han. Bunga nito, ang rehimen ay 
nahihiwalay sa loob at labas ng 
bansa dahil sa sariling kagagawan 
at sa galit at paglaban ng mama- 
mayan. 

Naghahasik ang estado ng tero- 
rismong suportado ng US gamit 
ang kumbinasyon ng mga ahen- 
syang militar, paramilitar at pulis 
at mga pribadong hukbo at ahen- 
syang panseguridad para 
mambuwag ng mga 
unyon at welga 
at magpalayas 
ng milyun- 
milyong mag- 
sasaka at pam- 
bansang minorya | 
mula sa kanilang 
mga tahanan at 
sakahan. Ang pag- 
masaker ng may 60 EN 
katao sa Ampatuan | 
sa loob ng wala pang N 
isang oras ay sumisim- ` 
bolo sa mga krimeng 
malawakang isinasaga- 
wa ng pinagsama-samang 
pwersang militar, pulis at para- 
militar para sa marahas at tiwa- 
ling rehimen at tanda ng luma- 
lalang karahasan ng ribalan sa pu- 
litika ng mga reaksyunaryong puli- 
tiko sa pambansa at lokal na antas. 

Nakahanay laban sa rehimeng 
Arroyo ang malawak na masa ng 
sambayanan at ang malawak na 
nagkakaisang prente ng mga pwer- 


sang oposisyon. Tumagal na ng 
ilang taon ang sigaw para patalsi- 
kin ang naghaharing pangkating 
Arroyo dahil sa pagpapakatuta, ka- 
tiwalian, kalupitan at kasinungali- 
ngan nito. Ngunit lalu't lalong gi- 
nagamit ng pangkatin ang mga 
pamwersang makinarya ng estado 
para supilin ang mga kritiko nito at 
ang paglaban ng mamamayan. Ma- 
rami sa mga kalaban nito ay maka- 
aasa lamang na magkamit ng hus- 
tisya kapag napatalsik na sa poder 
ang pangkating ito. 

Gayunman, sa tangkang unahan 
ang mga asunto sa malulubhang 
krimen nito sa bayan, desperadong 
ginagamit ng pangkating Arroyo 
ang mga rekurso ng estado para 
mandaya sa eleksyon at maghasik 
ng terorismo. Laganap ang pa- 
ngamba na nagbabalak itong mag- 
deklara ng batas militar sa buong 
bansa o sa ilang susing rehiyon ga- 
mit na sangkalan ang kabiguan ng 
eleksyon at gayo'y makapa- 
natili sa poder. Gagatu- 
ngan lamang nito ang 
paglaban ng mama- 
3 mayan kapag tinahak 
nito ang landas ng 
pasistang diktadurang 
katulad ng kay Marcos. 

Anut anu- 
man, ang pam- 
pulitikang krisis 
ng naghaharing 
sistema ay lu- 
mulubha sanhi 
IA ng pang-eko- 

4 9X nomya at panli- 

\ N punang krisis. 

Lalo pang tu- 
mitindi at nagi- 
\ ging marahas 
~ ang mga kon- 
tradiksyon sa hanay ng mga reak- 
syunaryo. Alinmang pangkating re- 
aksyunaryo ang makakuha ng ka- 
pangyarihan ay malamang na su- 
molo sa makukurakot at gumamit 
sa mararahas na instrumento ng es- 
tado para supilin ang oposisyon sa 


PA 


5 


loob ng sistema at ang rebolusyo- 
naryong kilusan ng mamamayan. 

Ang mga mayor na partido at 
koalisyong pampulitika na maglala- 
ban-laban sa eleksyong 2010, ma- 
liban sa Makabayan, ay umiiwas o 
sumasalungat pa nga sa pamban- 
sang kasarinlan at tunay na demok- 
rasyang hinihiling ng bayan at hin- 
di bumabatikos o nagtatakwil sa 
globalisasyon ng “malayang pami- 
lihan” at sa teroristang patakarang 
sulsol ng US laban sa mamamayan. 
Ayaw bitiwan ng partidong Lakas- 
Kampi ng naghaharing pangkatin 
ang sira na nitong mga patakarang 
antinasyunal at anti-demokratiko. 
Ang mga mayor namang partido ng 
oposisyon, tulad ng Liberal Party at 
Partido ng Masang Pilipino ay nag- 
tutuon sa pagkukunwaring para si- 
la sa mabuting pamamahala para 
dumistansya sa kahiya-hiyang kati- 
walian ng rehimeng Arroyo. 

Alinmang pangkating reaksyu- 
naryo ang makakuha ng kapangya- 
rihan sa prosesong elektoral ay di 
makaiiwas na sumunod din sa lan- 
das na tinahak ng rehimeng Arroyo. 
Hahawakan nito ang poder sa dikta 
ng US at mga lokal na nagsasaman- 
talang uri at gagamitin nito ang 
kapangyarihan para magpayaman 
at ipakat ang mga pamwersang ma- 
kinarya ng estado para supilin ang 
oposisyon. 

Sa apat na mayor na kandidato 
sa pagkapresidente, tila si dating 
Senate President Villar ang pinaka- 
patriyotiko at pinakaprogresibo 
pagdating sa pagtataguyod niya sa 
interes ng mga negosyanteng Pili- 
pino, pagpapahayag ng simpatya 
sa mga manggagawa at magsasaka 
at pagkundena sa mga paglabag sa 
karapatang-tao. Gayunman, wala 
pang katiyakan kung kaya ba ni- 
yang manalo at patunayang mas 
mainam siya sa mga nangunguna 
niyang karibal sa pulitika na may 
duguang mga rekord ng pagkontra 
sa mga ipinaglalaban ng mangga- 
gawa at magsasaka, tulad ni Aqui- 


6 


no na kilala sa isyu ng Hacienda 
Luisita, Teodoro na ulol na asong 
kalihim sa depensa ni Arroyo at Es- 
trada na may rekord ng hilig sa 
away noong panahon ng naunsya- 
mi niyang pagkapangulo. 

Sa kasaysayan ng malakolonyal 
at malapyudal na naghaharing sis- 
tema, bawat naging presidente ay 
nanikluhod sa kapangyarihan ng 
imperyalismong US at nagsikap 
magkamal ng yaman at kapangyari- 
han para sa sariling kapakanan la- 
ban sa mga karapatan at interes ng 
bayan. Wala pang presidenteng 
nagkaroon ng pampulitikang ka- 
pasyahang magpatupad ng maka- 
buluhang mga repormang tumutu- 
gon sa pambansang kasarinlan at 
tunay na demokrasyang hinihiling 
ng mamamayan o gumamit sa usa- 
pang pangkapayapaan para maki- 
pagkasundo sa rebolusyonaryong 
kilusan para sa mga repormang 
panlipunan, pang-ekonomya at 
pampulitika bilang tuntungan sa 
pagkakamit ng makatarungang ka- 
payapaan. 

Maaasahan natin na alinmang 
bagong reaksyunaryong naghaha- 
ring pangkatin ang manalo sa elek- 
syong 2010, iyon ay patuloy na 
magpapataw ng mga tiranikong 
hakbangin sa pamamagitan ng 
pagpapalabas na ang mga gawaing 
rebolusyonaryo ay ordinaryong kri- 
men, gawaing terorista o “rebel- 
yong pwedeng parusahan ng ha- 
bambuhay na pagkakakulong” at 
gayo'y di pwedeng pyansahan. 
Maglulunsad iyon ng mga kampan- 
ya ng panunupil militar laban sa 
mga rebolusyonaryong pwersa ng 
sambayanang Pilipino kabilang ang 
sa Bangsamoro. Magpapanggap la- 
mang iyon na para sa usapang 
pangkapayapaan at magtatangkang 
gamitin ito hindi para makipagka- 
sundo sa National Democratic Front 
of the Philippines ukol sa mga sali- 
gang reporma kundi para lamang 
linlangin at lituhin ang bayan at 
durugin ang rebolusyonaryong ki- 


lusan. 

Ang bagong pangkating mag- 
hahari ay obligadong patuloy na 
pumayag na magpakat ang US ng 
mga tropang militar sa Pilipinas 
alinsunod sa US-RP Mutual Defense 
Pact at Visiting Forces Agreement 
at ayon sa iba't ibang sangkalan, 
kabilang ang tinaguriang anti-tero- 
rismo, antidroga, interbensyong 
makatao, aksyong sibiko, saklolo 
sa mga sakuna, misyong medikal at 
iba pa. Inilalatag na ang tuntu- 
ngan para sa papalaking interben- 
syong militar at tahasang agre- 
syon, sa pangunahin para kunwa'y 
labanan ang terorismo habang bi- 
nabansagang “terorista” ang mga 
rebolusyonaryong Pilipino at 
Bangsamoro. 

Ang bagong papasok na nagha- 
haring pangkatin ay maoobliga ng 
lumulubhang krisis ng naghaharing 
sistema na pag-ibayuhin ang kon- 
tra-rebolusyonaryong dahas o mag- 
habol ng tigil-putukan o pakiki- 
pag-alyansa sa mga rebolusyonar- 
yong pwersa laban sa US at pinaka- 
masasahol na lokal na reaksyunaryo 
kung sa simula pa lamang ay luma- 
kas ang rebolusyonaryong kilusan, 
magdulot ng mga pamatay na big- 
was sa mahihinang bahagi ng nag- 
haharing sistema at sumulong tu- 
ngo sa bago at mas mataas na an- 
tas ng pag-unlad. 

Lubos nating masasamantala 
ang sosyo-ekonomiko at pampuliti- 
kang krisis ng naghaharing sistema 
para makapagpalakas, mailunsad 
ang lahat ng anyo ng rebolusyonar- 
yong pakikibaka at makagawa ng 
malalaking pagsulong sa ating dig- 
mang bayan. Makakamit lamang 
natin ang pambansa at panlipu- 
nang kalayaan kung magkakaroon 
ng kapangyarihan ang bayan para 
tupdin iyon. Makakamit lamang 
ang kapangyarihang bayan sa pa- 
mamagitan ng rebolusyonaryong 
pakikibaka sa imperyalismong US 
at mga lokal na nagsasamantalang 
uri. 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2009 


Kasalukuyang tuntungan at mga 
tungkulin para sa malaking pagsulong 


ang itatag ito noong 1968, ang Partido Komunista ng Pilipinas ay 

mayroon lamang ilampung kadre at kasapi at ilanlibong aktibista sa 
iba't ibang tipo ng organisasyong masa. Ngunit mula noon, napamunuan 
natin, bilang isang Partido, ang rebolusyonaryong kilusang masa at hak- 
bang-hakbang itong napalaki mula sa maliit at mahina tungo sa malaki 
at malakas dahil nasamantala natin ang mainam na obhetibong kalaga- 
yan para sa pagrerebolusyon at ipinatupad natin ang wastong linya sa 
ideolohiya, pulitika at organisasyon. 


Sinunod natin ang pang-ideolo- 
hiyang linya ng Marxismo-Leninis- 
mo-Maoismo, ang pampulitikang 
linya ng bagong demokratikong re- 
bolusyon sa pamamagitan ng mata- 
galang digmang bayan at ang 
pang-organisasyong linya ng de- 
mokratikong sentralismo. Nakaipon 
tayo ng mayamang karanasan at 
maaasahang kaalaman, lumakas ta- 
yo sa ideolohiya, pulitika at orga- 
nisasyon at nagkamit tayo ng ma- 
lalaking tagumpay sa pagsusulong 
ng lahat ng anyo ng rebolusyonar- 
yong pakikibaka. 

Ang kasalukuyang lahatang-pa- 
nig na lakas natin bilang Partido 
ang siya nating tuntungan sa pag- 
tupad sa ating mga tungkulin at 
plano para isulong ang bagong de- 
mokratikong rebolusyon at ang 
digmang bayan mula sa yugto ng 
estratehikong depensiba tungo sa 
estratehikong pagkapatas sa susu- 
nod na limang taon. 

Libu-libo ang kadre at kasapi 
ng Partido na may kakayahan sa 
gawain sa edukasyong teoretiko at 
pampulitika. Mapalalaganap nila 
ang teorya ng Marxismo-Leninis- 
mo-Maoismo at ang mga akda natin 
hinggil sa kasaysayan at kasalaku- 
yang kalagayan ng Pilipinas. Mapa- 
ngungunahan nila ang batayan, in- 
termedya at abanteng antas ng 
edukasyong pam-Partido saan man 
kakayanin sa kalunsuran at kanayu- 
nan. Matitiyak nilang nasasapol ng 
mga kasapi ng Partido ang Marxis- 
ta-Leninistang paninindigan, pa- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2009 


nanaw at pamamaraan. Makapag- 
papaunlad sila ng mga kadreng ma- 
kapamumuno sa iba't ibang antas 
ng organisasyon ng Partido at sa 
iba't ibang larangan ng gawain. 
Dapat tayong magbalangkas at 
magpatupad ng planong pang-edu- 
kasyon na magluluwal ng sapat na 
mga kadre at kasapi ng Partido na 
kayang mamuno sa gawain 
mula sa batayang 
antas pataas at 
may kapasya- 
hang magbuo at 
magpaunlad ng 
Partido at mga or- 
ganisasyong masa Ni , 
sa mga lugar na MIC. 
wala pa nito. Sa NG 
pagpaparami ng mga 
kadre at kasapi ng NW 
Partido na aral at hasa N 
sa Marxismo-Leninis- N 
mo-Maoismo, lalo pang 'X 
titibay at magkakamit ng 
tagumpay ang ating Partido. 
Dapat tayong magkaroon ng 
kumprehensibong  pampuliti- 
kang plano para palawakin at 
patatagin ang rebolusyonaryong 
kilusang masa kapwa sa kalunsuran 
at kanayunan. Sa layuning ito, 
mayroon tayong ilampung libong 
kadre at kasapi ng Partido na 
mangunguna sa gawaing masa. Ang 
tungkulin nila ay pukawin, organi- 
sahin at pakilusin ang masang 
anakpawis at iba pang mamamayan 
alinsunod sa linya ng bagong de- 
mokratikong rebolusyon sa pama- 


magitan ng matagalang digmang 
bayan. Mayroon tayong malawak at 
malalim na baseng masang binubuo 
ng milyun-milyong mamamayan sa 
buong bansa. 

Makasusulong tayo nang pa- 
alun-alon mula sa kasalukuyan na- 
ting baseng masa. Pinamumunuan 
ng mga lokal na sangay at namu- 
munong komite ng Partido ang mga 
organisasyong masa. Maitatayo 
ang mga ito bago pa ang pagpapa- 
lawak ng BHB. Hinahawan nila ang 
daan para sa BHB at sa pagtatayo 
ng pansamantala at kalauna'y regu- 
lar na mga organo ng kapangyari- 
hang pampulitika. Anu'tt anuman, 
ang Partido sa loob ng BHB ay 
pwedeng magtalaga ng mga pang- 
kat ng Pulang mandirigma para sa 
gawaing masa. 

Taglay ng ating Partido ang 
BHB bilang pangunahin ni- 
tong organisasyon sa 
paglaban sa kaaway, 
pagpupundar ng kilu- 
sang masa sa kanayu- 
nan, pagtatayo ng 
mga organo ng kapangya- 
rihang pampulitika 
'y at pagpapalakas 
# sa saligang alyan- 

|sa ng uring 
manggagawa at 
magsasaka. 
Y Mayroon tayong 
libu-libong Pu- 
lang kumander 
at mandirigma 
na may kakaya- 
hang magkamit 
ng di hamak na 
mas maraming tagumpay kaysa ori- 
hinal na 60 Pulang mandirigma na- 
tin noong 1969. 

Ang Partido natin ay nasa puno 
at bag-as ng BHB. Lumalaki ito ka- 
sabay ng paglawak ng BHB at tini- 
tiyak nito ang konsolidasyon ng 
BHB. Nagrerekrut tayo para sa Par- 
tido mula sa hanay ng mga Pulang 
mandirigma at mga aktibistang ma- 
sa. Dapat nating pag-ibayuhin ang 


7 


pagrerekrut at pulitiko-militar na 
pagsasanay ng mga Pulang mandi- 
rigma sa pamumuno ng ating Parti- 
do. 

Dapat tayong magkaroon ng 
plano sa pagpaparami ng mga Pu- 
lang kumander at mandirigma, mga 
yunit ng BHB at mga larangang ge- 
rilya mula sa humigit-kumulang 
120 tungong 180 upang masaklaw 
ang mga distritong kongresyunal at 
magkaroon ng kakayahang mag- 
deploy ng mga yunit ng armadong 
partisano sa kalunsuran ng mga 
distritong kongresyunal. Magagawa 
ang pagpaparami ng mga lara- 
ngang gerilya sa paraan at bilis ng 
paghalaw ng lakas ng mga panimu- 
lang yunit ng BHB (maging tim, is- 
kwad o platun man) mula sa ba- 
seng masa sa mga pinalalawakang 
lugar. 

Ang proseso ng pagpapalawak 
tungo sa nilalayong 180 larangang 
gerilya ay hahantong sa paglakas 
ng Partido at BHB sa antas ng lara- 
ngang gerilya (distrito), prubinsya 
at rehiyon. Uusbong ang relatibong 
matatatag na base sa iba't ibang 
lawak ng teritoryo, depende sa 
paglaki ng Partido, BHB at baseng 
masa at mga organo ng kapangya- 
rihang pampulitika at syempre pa 
sa aktwal na pagkadurog at pagka- 
lansag ng kapangyarihang pampu- 
litika ng kaaway sa mga lokalidad. 

Dapat tayong patuloy na mag- 
lunsad ng malaganap at masinsing 
pakikidigmang gerilya batay sa pa- 
palawak at papalalim na baseng 
masa. Dapat nating pag-ibayuhin 
ang ating mga taktikal na opensiba 
habang pinalalawak at pinalalalim 
ang ating baseng masa. Syempre, 
magrereaksyon ang mga pwersang 
kaaway sa pamamagitan ng pagko- 
konsentra sa mga larangang gerilya 
kung saan tinataya nilang malakas 
tayo at paglulunsad ng mababangis 
na kampanya ng panunupil. Ngunit 
dahil lubhang limitado ang mga 
pwersa ng kaaway sa pambansa at 
panrehiyong saklaw, mapanghaha- 


8 


wakan natin ang inisyatiba sa pa- 
mamagitan ng pleksibleng mga 
taktika ng konsentrasyon para 
mag-opensiba, paglipat para umi- 
was sa kaaway at dispersal para 
maggawaing masa. 

Ang Komisyong Militar ng Ko- 
mite Sentral ang responsable sa 
pagtatakda at pag-iisyu ng pinaka- 
estratehikong mga tagubilin at pla- 
no. Bawat antas ng kumand sa 
operasyon ay dapat magbigay ng 
kinakailangang impormasyon at 
mga rekomendasyon gayundin ng 
mga pidbak sa kani-kanilang naka- 
tataas na organo. Sa loob ng kani- 
kanilang teritoryo, pwede silang 
magbalangkas at mag-isyu ng par- 
tikular na mga tagubilin at planong 
pang-operasyon para sa mga takti- 
kal na opensibang nakatuon sa 
pagsalakay sa mahihinang bahagi 
ng kaaway at pagsamsam ng armas 
sa proseso. 

Ang mga armas para sa mga ba- 
gong yunit ng BHB sa antas-distri- 
to, prubinsya at rehiyon ay dapat 
pangunahing kunin sa kaaway sa 
pamamagitan ng mga ambus, reyd 
at iba pang operasyon. Bibilis ang 
pananamsam ng armas sa kaaway 
kapag nag-ibayo ang inisyatiba, 
koordinasyon at pagtutulungan ng 
mga yunit ng BHB sa antas-prubin- 
sya at rehiyon. 

Para kayanin ng BHB na mag- 
lunsad ng mga kampanya ng open- 
siba na maiikli lamang ang pahi- 
nga, dapat magkaroon ng papala- 
wak na baseng masa kung saan ang 
mga organisasyong masa at mga 
lokal na organo ng kapangyarihang 
pampulitika ay kayang magsagawa 
ng mga kampanya at partikular na 
mga aktibidad para mapabuti ang 
mga usaping panlipunan, pang- 
ekonomya, pangkalusugan at pang- 
kultura ng mamamayan. 

Dapat ipatupad nang husto ang 
kampanya para sa reporma sa lupa 
upang makuha ang matibay na su- 
porta ng mga maralitang magsasa- 
ka, manggagawang bukid at maba- 


bang panggitnang magsasaka. Ang 
minimum na programa ng reporma 
sa lupa ay maaaring itaas sa maksi- 
mum na antas depende sa lakas ng 
BHB at kilusang magsasaka. Dapat 
isulong nang husto ang kampanya 
ng pag-oorganisa sa masa, eduka- 
syong publiko, pagpapataas ng 
produksyon, pangangalaga sa kalu- 
sugan, depensa, gawaing pangkul- 
tura at pag-areglo sa mga alitan sa 
hanay ng mamamayan. 

Ang milisyang bayan ay dapat 
gumanap ng mga tungkuling pam- 
pulis at ang mga organisasyong 
masa ay dapat magsanay ng mga 
yunit na mangangasiwa sa depen- 
sa. Makapagpapalakas lamang ang 
BHB sa pagkakaroon ng di hamak 
na mas maraming tao sa mga yunit 
milisya at pananggol na makapag- 
sisilbing pwersang pandagdag at 
reserba. Ang mga panlarangan, 
pamprubinsya at panrehiyong yu- 
nit ng BHB, na nagsisilbing mga 
sentro de grabidad at/o pwersang 
panlaban, ay makakikilos nang mas 
mabilis at magiging mas epektibo 
sa tulong ng mga organo ng ka- 
pangyarihang pampulitika, organi- 
sasyong masa, lokal na yunit geril- 
ya, milisyang bayan at yunit pa- 
nanggol sa kani-kanilang saklaw. 

Tulad ng lumitaw sa implemen- 
tasyon ng OBL at mga nagdaang 
pambansang plano sa operasyon ng 
kaaway, limitado ang bilang ng 
pwersang kaaway na nagagamit sa 
mga kampanya ng panunupil laban 
sa BHB sa kanayunan kung iha- 
hambing sa populasyon ng buong 
bansa. Hindi nito kayang sumaklaw 
ng mahigit 10% ng kalupaan sa ba- 
wat takdang panahon. Kaya naman 
nakabubwelo ang BHB sa mahigit 
90% ng teritoryo ng Pilipinas. Ang 
bilang ng mga napakikilos ng ka- 
away sa labanan ay nalilimitahan 
pa ng nag-iibayong militansya ng 
kilusang masa sa kalunsuran at ng 
patayang tunggalian ng mga reak- 
syunaryo sa anyo ng mga bantang 
kudeta at kontrakudeta laban sa 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2009 


isa't isa. 

Makukuha ng BHB ang inisyatiba sa pagpapaunlad 
ng armadong partisanong pakikidigmang lunsod at 
paglulunsad ng mga ispesyal na operasyon laban sa 
mga pasilidad ng kaaway at mga kontra-mamamayang 
empresa upang mapwersa ang kaaway na magbantay 
at ilagay sa katayuang depensibo ang mas maraming 
tropa nito. Ang kilos ng mga yunit ng kaaway ay pwe- 
deng antalain ng mga operasyong sapper, mine war- 
fare, pang-iisnayp at iba pang operasyong pangmaliit 
na yunit. Mistulang mga kurot lamang ito pero may 
malawak na epektong pandemoralisa sa mga 
tropa ng kaaway. 

Dapat gawing target ng pag- 
aresto ng BHB ang mga luma- 
labag sa karapatang-tao at 
internasyunal na makataong 
batas at sa kodigo penal ng de- 
mokratikong gubyernong bayan. 
Dapat itong kumilos para lansa- 
gin ang mga napakamapagsaman- 
talang plantasyon, empresa ng 
pagtotrosong pang-eksport, pagmi- 
mina at iba pang operasyong nang- 
aagaw ng lupa sa mamamayan at su- 
misira sa kapaligiran. Ang paglalansag 
ay magagawa sa pamamagitan ng pag- ` 
sira sa kagamitan, paghadlang sa pag- 
pasok ng mga nangangasiwa at paglu- “9G 
lunsad ng mga taktikal na opensiba laban 
sa mga armadong gwardya. Dapat dagdagan ang 
mga lupaing inilalaan sa reporma sa lupa at pro- 
duksyon ng pagkain. 

Noong unang dekada ng pagpapalawak ng 
Partido mula 1968 hanggang 1977, binuo at gi- 
namit ng ating Komite Sentral ang mga panrehiyong 
komite ng Partido bilang susing kasangkapan sa pag- 
oorganisa ng Partido, BHB at armadong rebolusyonar- 
yong kilusang masa sa buong bansa. Dapat palakasin 
ng kasalukuyang mga komiteng panrehiyon ng Partido 
ang kanilang sarili at ang mga komiteng pamprubin- 
sya na tuwirang nakapailalim sa kanila. Dapat namang 
palakasin ng mga komiteng pandistrito ang mga komi- 
teng munisipal at seksyon na tuwirang nasa ilalim ni- 
la. Dapat nating isaisip na kapag ang isang nakatata- 
as na antas ng liderato ng Partido ay nagpupunyaging 
palakasin ang kasunod na nakabababang antas, ang 
napalalakas sa bandang huli ay ang salalayan ng Par- 
tido. 

Dapat tayong magkaroon ng pang-organisasyong 
plano para magparami ng mga kadre at kasapi ng Par- 
tido sa layuning kamtin ang malaking pagsulong mu- 
la sa estratehikong depensiba patungong estratehi- 


Cc 


UG 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2009 


kong pagkapatas. Kailangan natin ng di kukulangin sa 
200,000 kasapi ng Partido para rito. 

Dapat tayong lumagay sa bag-as ng hukbong ba- 
yan at mamuno sa gawain sa lokalidad mula sa antas- 
baryo pataas at sa mga organisasyong masa, empre- 
sang pang-ekonomya at institusyong pangkultura. 
Ang pang-organisasyong lakas na nais nating ipundar 
para sa malaking pagsulong sa susunod na limang ta- 
on ang magsisilbing pundasyon sa mas malalaki pang 
pagsulong sa limang taon pang susunod. 

May malawak tayong mapagrerekrutan para sa Par- 
tido. Kabilang dito ang hukbong bayan at mga 
organisasyong masa. Mula sa mga ito, da- 
pat bigyang-diin ng ating Partido ang 
pagrerekrut ng mga abanteng aktibis- 
tang masa ng uring manggagawa, 
magsasaka at petiburgesyang lunsod. 
Sa paalun-along pagsulong, dapat na- 
ting tiyakin na taglay natin ang pangma- 
sang lakas at iba't ibang tipo ng kakayahang 
pangkadre na kailangan para ma- 
ipagtagumpay ang rebolusyon. 

Dapat nating mapagpaniba- 
N gong-hubog at pandayin ang 
mga kadre at kasapi ng ating 

Partido sa pamamagitan ng re- 
bolusyonaryong edukasyon, 
pagpupunyagi at puspusang pa- 
kikibaka kapwa sa kanayunan at 
, kalunsuran. Dapat nating hi- 
kayatin ang mga manggaga- 
wa at nakapag-aral na kabataan 
œ. | na maglingkod sa hukbong ba- 
AN yan at sa kanayunan. Kailangan 
natin sa kanayunan ang pinaka- 
mulat at pinakamahuhusay na proletaryong rebolusyo- 
naryo upang maisulong ang digmang bayan at maka- 
paghanda sa pag-agaw sa kapangyarihang pampuliti- 
ka sa bandang huli. 

Tiwala tayo na matutugunan natin ang mga rekisi- 
tong pang-ideolohiya, pampulitika at pang-organisa- 
syon para makamit ng ating Partido ang malaking pag- 
sulong mula sa estratehikong depensiba tungo sa es- 
tratehikong pagkapatas sa susunod na limang taon. 
Dapat nating sagpangin ang bawat sandali, bawat 
araw at bawat linggo para tupdin ang mga plano at 
tungkuling nakatalaga sa atin. 

Ang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista 
at lokal na naghaharing sistema, at ang pagdurusa at 
sigaw ng bayan na isulong ang bagong demokratikong 
rebolusyon patungo sa sosyalismo at komunismo ay 
nag-uudyok sa atin na gawin at kamtin ang ating ma- 
kakaya sa bawat yugto ng pakikibaka. ABI 


9 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Ispesyal na Isyu 
Disyembre 26, 2009 
www. philippinerevolution. net 


Pagsikapang kamtin ang malaking 
pagsulong sa digmang bayan 
para sa bagong demokrasya 


Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 


uong kagalakan nating ipi- 
B nagdiriwang ngayong i 

araw ang ika-41 ani- a 
bersaryo ng pagtatatag ng 
Partido Komunista ng Pilipi- 
nas bilang rebolusyonaryong 
abanteng destakamento ng pro- 
letaryadong Pilipino sa teoreti- 
kong gabay ng Marxismo-Leninis- 
mo-Maoismo. 

Lubos tayong nasisiyahan sa 
mga malaon na at bagong tagumpay 
na nakamit ng proletaryado at sam- 
bayanang Pilipino sa pamumuno ng 
Partido sa pagsusulong ng bagong de- 
mokratikong rebolusyon sa pamamagi- 
tan ng matagalang digmang bayan. Si- 
nasaluduhan at binabati natin ang lahat t i 
ng ating mga kadre at kasapi at iniuukol i 
natin ang pinakamataas na parangal sa 
ating mga rebolusyonaryong martir at baya- 
ni sa paghahawan nila ng daan para makamit 
ang mga tagumpay natin. 

Malaon na nating napatunayan na sa 
pagtalima sa estratehikong linya ng mataga- 
lang digmang bayan ay yugtu-yugto nating 
mapalalakas ang mga rebolusyonaryong pwersa 
ng sambayanan at mapangingibabawan ang brutal na mga 
kampanya ng panunupil na pinakakawalan ng imperyalis- 
mong US at mga lokal na nagsasamantalang uring malalaking 
kumprador at panginoong maylupa. Sa proseso, naitatag na 
natin sa ngayon ang pinakamalaki at pinakamalakas na rebolu- 
syonaryong kilusan ng sambayanang Pilipino sa buong kasay- 
sayan ng Pilipinas mula noong rebolusyong 1896. 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


